
MORWYNION GLAN 


Jìlr a welais dan y ser 

0 lawnder, gloewder gwledydd» 

O gwrw da, a gwŷr i’w drin, 

A gwin ar fin afonydd, 

Goreu bîr a goreu bwyd 
A ranwyd i Feirionydd. 

Eidion du a dyn ei did, 

Ond odid i ddyn dedwydd, 

I dori ei gwys ar dir ac ar, 

A braenar ar y bronydd ; 

Goreu tyn, fe’i gwyr y tad, 

Morwynion gwlad Meirionydd. 

Da ydyw’r gwaith, rhaid dweyd y gwir, 
Ar fryniau Sir Feiriony ./d, 

Golwg oer o’r gwaela’ gawn, 

Mae hi eto’n llawn liawenydd f 


2 


Pwy ddysgwyliai canai’r gog 
Mewn mawuog yn y myuydd. 

Pwy aydd lân o bryd a gwedd, 

Ond rhyfedd mewn peutrefyddî 

Pwy sy’n mhob hyswiaeth dda, 

Yn gwlwm gyda’u gilydd? 

Pwy íu’n ymyl dwyn fy ngho’î 
Morwynion bro Meirionydd. 

Glân yw’r gleisiad yn y liyn, 

Nid ydyw hyn ddim newydd; 

Glân yw’r fronfraith yn ei thỳ, 

Dan daenu ei hadenydd ; 

Glauach yw, os dywedai’r gwir, 
Morwynion tir Meirionydd. 

Anwyl yw gan adar byd 

Eu rhyddid hyd y coedydd ; 

Anwyl yw gan faban laeth 

Ki famaeth odiaeth ddedwydd ; 

0 ! ni ddywedwn yn fy my w 
Mor anwyl yw Meirionydd. 

Mwyn yw telyn o fewn tŷ, 

Lle byddo teulu dedwydd; 

Pawb a’i bennili yn ei gwra, 

Heb son am bwrs y cybydd; 

Mwyn y cân oddeutu’r tân, 

Morwyuion glân Meirionydd. 

Er fod fy nghorfí mewn hufen byd, 

Yn rhodio hyd y gwledydd, 

Yn cael pleser môr a thir, 

Ni chaf yn wir mo’r llonydd, 

Myned adre’ i mi sydd raid, 

Mae’r euaid yn Meìrionydd, 

LEWIS MORRIS, Ysw 
93 


YR EOS A’R GLAN HEDYDD 


CANIÂD 

ANNERCH 


AT 

FEEOH 

lEUANO. 

TÓn — *‘Hen Felinydd MeirionF 


Yr Eos a’r glân Fedydd, 

Ac adar man y mynydd, 

A ewch chwi’n genad at liw’r ’ af, 
Sy’n glaf o glefyd newydd. 

’Does genyf ddim anrhegion, 
'S&jewels drud i’w danfon 
y» awr j annerch teg ei phryd, 
Ond pâr o fenyg gwynion, 

adar mân a aethant, 

I’w 8iwrnai bell hedasant, 

Ac ar gyfer gwely Gwen, 

Hwy ar y pren a ganent. 

Dywedai Gwen, lliw’r ewyn, 
“Och fi, pa beth yw’r ’deryn 
Sydd yma’n tiwnio’n awr mor braf, 
A minau’n glaf ar derfynî” 

93 


4 


KJ 

'“lOenhadon ym, gwnewch gofio, 
Oddiwrth y'mwya’ a’oh caro, 

Gael iddo wybod íFòrdd yr y’ch, 

Ai mendio’n wych neu beidioî” 

**0 dywedwch wrtho’n dawel, 

Mai byr fydd hyd fy hoedeí, 

Cyn diwedd hyn o haf, yn brudd, 

Ai’n gymysg bridd a grafel.” 

Yr adar ddaeth yn ebrwydd, 

Gan ddwyn i’r mab y newydd, 

Y byddai’i gariad, hyn sydd wir, 

Mewn bedd cyn hir o’i herwydd, 

“ Wel os yw hi, mûn dawel, 

Am fyn’d i bridd a grafel. 

Caií|ígenyf gamrig punt o bris, 

I roi iddi grys o flferwel, 

Mi fynaf chwareu’r veiol, 

A’r delyn yn y canol, 

A phob’rhyw alar trwm ar glych, 

Pan êl mûn wych yn farwol. 

Ac yno byddaf finnau 
Yn wylo yr heilltion ddagrau, 

Ar ol y feinir fwyna’ rioed 
A roes ei throed ar Iwybrau.” 


* i 


Árgrafwyd gan H. Hum'phreys, Caernarfon, 

93 


